WikipediA 

Wikang Arameo 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Para sa ibang gamit, tingnan ang Arameo (paglilinaw). 

Huwag itong ikalito sa Amhariko, ang opisyal na wika ng Etiyopiya . 

Ang wikang Arameo o wikang Aramaiko ay isang wikang Semitiko na mayroong kasaysayang umaabot 
sa 3,000 mga taon. Isang kilalang pariralang Arameo ay ang Talitha eumi na binanggit ni Hesus sa 
Ebanghelyo ni Mareos ( Mareos 6:41), na may kahulugang "Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Ayon 
sa paliwanag ni Jose C. Abriol, ang talitha eumi ang talagang mga "salitang namutawi sa bibig" ni Hesus.^ 


Mga sanggunian 


1. Abriol, J ose C. (2000). "Talitha eumi". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. 
Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077., 
talababa41, pahina 1488. 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika, Bibliya at Kasaysayan ay isang usbong. 


Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php7title-Wikang_Arameo 
&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Arameo&oldid=1465575" 


Huling pagbabago: 06:57, 30 Marso 2015. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





















